HEIMSYFIRLYSING UM MANNRETTINDI 

Inngangsord 

\=>ad ber ad vidurkenna, ad hver madur se jafnborinn til virdingar og rettinda, er 

eigi verdi af honum tekin, og er t>etta undirstada frelsis, rettlaetis og fridar i 

heiminum. 

Hafi mannrettindi verid fyrir bord borin og Iftilsvirt, hefur slikt haft f for med ser 

sidlausar athafnir, er ofbodid hafa samvizku mannkynsins, enda hefur |dv( verid 

yfir lyst, ad aedsta markmid almennings um heim allan se ad skapa verold, [Dar 

sem menn fai notid malfrelsis , trufrelsis og 

Mannrettindi a ad vernda med logum. Ad ddrum kosti hljota menn ad grfpa til 

|Dess 6r|Drifarads ad rfsa upp gegn kugun og ofbeldi. 

£ad er mikilsvert ad efla vinsamleg samskipti f)j6da i milli. 

( stofnskra sinni hafa Sameinudu |Djoddirnar lyst yfir tru sinni a grundvallaratridi 

mannrettinda, a gofgi og gildi mannsins og jafnretti karla og kverma, enda munu 

|Daer beita ser fyrir felagslegum framforum og betri lifsafkomu med auknu frelsi 

manna. 

Adildarrikin hafa bundizt samtokum um ad efla almenna virdingu fyrir og gaezlu 

hinna mikilsverdustu mannrettinda i samradi vid Sameinudu [Djodirnar. 

Til |Dess ad slfk samtok megi sem bezt takast, er pad akaflega mikilvaegt, ad 

almennur skilningur verdi vakinn a edli slikra rettinda og frjalsraedis. 

Fyrir |dvi hefur alIsherjar|Ding Sameinudu [Djodanna fallizt a 

mannrettindayfirlysingu pa, sem her med er birt ollum [Djodum og rikjum til 

fyrirmyndar. Skulu einstaklingar og yfirvold jafnan hafa yfirlysingu |Dessa i huga 

og kappkosta med fraedslu og uppeldi ad efla vird ingu fyrir rett 

1. grein. 

Hver madur er borinn frjals og jafn odrum ad virdingu og rettindum. Menn eru 
gaaddir vitsmunum og samvizku, og ber f)eim ad breyta brodurlega hverjum vid 
annan. 



2. grein. 

Hver madur skal eiga krofu a rettindum |3eim og |dvi frjalsraedi, sem folgin eru i 
yfirlysingu |Dessari, og skal (Dar engan greinarmun gera vegna kynf)attar, 
litarhattar, kynferdis, tungu, truar, stjornmalaskodana ed a annarra sko5ana, 
JDjodernis, uppruna, eigna, aetternis e 

Eigi ma heldur gera greinarmun a monnum fbrir sakir stjornskipulags lands f)eirra 
eda landsvaedis, (Djodrettarstodu [Dess eda logsogu Mir |dvi, hvort sem Iandi6 er 
sjalfstaett rfki, umradasvaedi, sjalfstjornarlaust eda a annan hatt ha 

3. grein. 

Allir menn eiga rett til lifs, frelsis og mannhelgi. 

4. grein. 

Engan mann skal hneppa i [Draeldom ne naudungarvinnu. I^raelahald og 
[Draelaverzlun, hverju nafni sem nefnist, skulu bonnud. 

5. grein. 

Enginn madur skal saeta pbndingum, grimmilegri, omannlegri eda vanvirdandi 
medferd eda refsingu. 

6. grein. 

Allir menn skulu, hvar i heimi sem er, eiga krofu a ad vera vidurkenndir adilar ad 
logum. 

7. grein. 

Allir menn skulu jafnir f^rir logunum og eiga rett a jafnri vernd |Deirra, an 
manngreinaralits. Ber ollurm monnum rettur til verndar gegn hvers konar misretti, 



sem i baga brytur vid Wlrlysingu |Dessa, svo og gagnvart hvers konar arodri til 
|Dess a6 skapa slikt misretti. 

8. grein. 

Nu saetir einhver ma6ur meQferS, er brytur f baga vid grundvallarrettindi f)au, sem 
trbgg6 eru i stjornarskra og logum, og skal hann pa eiga athvarf hja domstolum 
landsins til (Dess ad fa hlut sinn rettan. 

9. grein. 

Ekki ma eftir ge6|DOtta taka menn fasta, hneppa pa i fangelsi e6a vardhald ne 
gera utlaega. 

10. grein. 

Nu leikur vafi a urn rettindi |3egns og skbldur, eda hann er borinn sokum urn 
glaapsamlegt athaefi, og skal pa njota fulls jafnrettis vi6 adra menn urn rettlata 
opinbera rannsokn ftwohadum og ohlutdraegum domstoli. 

11. grein. 

1 . Hvern |Dann mann, sem borinn er sokum ft>rir refsivert athaefi, skal telja 
saklausan, unz sok hans her sonnud logfullri sonnun fr^rir opinberum 
domstoli, enda hafi tr^ggilega verid buiQ urn orn sakbornings. 

2. Engan skal telja sekan til refsingar, nema verknadur sa eda a6ger6aleysi, 
sem hann er borinn, var6i refsingu ad landslogum e6a |Dj6Qaretti a |Deim 
tfma, er mali skiptir. Eigi ma heldur daama hann til [Dyngri refsingar en 
|Deirrar, sem ad logum var leyfd, |Degar verknadurinn var framinn. 

12. grein. 



Eigi ma eftir geQ|D6tta raska heimilisfridl nokkurs manns, hnysast f einkamal hans 
eda bref, vanvirda hann eda spilla mannordi hans. Ber hverjum manni lagavernd 
gagnvart slfkum afskiptum eda arasum. 

13. grein. 

1 . Frjalsir skulu menn vera ferda sinna og dvalar innan landamaera hvers 
rikis. 

2. Rett skal monnum vera ad fara af landi burt, hvort sem er af sinu landi eda 
odru, og eiga afturkvaemt til heimalands sins. 

14. grein. 

1 . Rett skal monnum vera ad leita og njota gridlands erlendis gegn 
ofsoknum. 

2. Enginn ma (do skirskota til slikra rettinda, sem Ibgsottur er meQ rettu fyrir 
opolitfsk afbrot eda atferli, er brytur i baga vi6 markmiC og 
grundvallarreglur SameinuQu |3j66anna. 

15. grein. 

1 . Allir menn hafa rett til rfkisfangs. 

2. Engan mann ma eftir ge6|D6tta svipta rfkisfangi ne retti til |3ess a6 skipta 
urn rikisfang. 

16. grein. 

1 . Konum og korlum, sem hafa aldur til (Dess ad logum, skal heimilt aQ stofna 
til hjuskapar og fjolskyldu, an tillits til kyn|Dattar, f)j66ernis e6a truarbragda. 
t>au skulu njota jafnrettis um stofnun og slit hjuskapar, svo og f 
hjonabandinu. 

2. Eigi ma hjuskap binda, nema baedi hjonaafni sam|Dykki fusum vilja. 



3. Fjolskyldan er i edli sfnu frumeining |DJ6dfelagsins, og ber [Djodfelagi og riki 
ad vernda hana. 

17. grein. 

1 . Hverjum manni skal heimilt ad eiga eignir, einum ser eda i felagi vid a6ra. 

2. Engan ma eftir ged[D6tta svipta eign sinni. 

18. grein. 

Allir menn skulu frjalsir hugsana sinna, sanfaeringar og truar. I f)essu feist 
frjalsraedi til ad skipta um tru eda jatningu og enn fremur til ad lata f Ijos tru sina 
eda jatningu, einir ser eQa i felagi vid a5ra, opinberlega e6a einslega, med 
kennslu, tilbeidslu, gu6s[)j6nustum og helgihaldi. 

19. grein. 

Hver madur skal frjals skodana sinna og ad pv\ ad lata peer i Ijos. Felur slikt 
frjalsraedi i ser rettindi til |Dess ad leita, taka vid og dreifa vitneskju og 
hugmyndum med hverjum haetti sem vera skal og an tillits til landamaera. 

20. grein. 

1 . Hverjum manni skal frjalst ad eiga (Datt i fridsamlegum fundaholdum og 
felagsskap. 

2. Engan mann ma neyda til ad vera i felagi. 

21. grein. 

1 . Hverjum manni er heimilt ad taka JDatt ( stjorn lands sins, beinlmis eda 
med f)vi ad kjosa til |Dess fulltrua frjalsum kosningum. 

2. Hver madur a jafnan rett til |Dess ad gegna opinberum storfum i landi sinu. 

3. Vilji f)jodarinnar skal vera grundvollur ad valdi rikisstjornar. Skal hann 
latinn ( Ijos med reglubundnum, ohadum og almennum kosningum, enda 



se kosningarretturjafn og leynileg atkvaedagreidsla vidhofd eda jafngildi 
hennar ad frjalsraedi. 

22. grein. 

Hver [Dj66felags|3egn skal fyrir atbeina hins opinbera eda aI|Dj6dasamtaka og f 
samraemi vid skipulag og efnahag hvers rikis eiga krofu a felagslegu oryggi og 
|Deim efnahagslegum, felagslegum og menningarlegum rettindum, sem honum 
eru naudsynleg til f)ess ad virding hans og f)roski fai noti6 sin. 

23. grein. 

1 . Hver madur a rett a atvinnu ad frjalsu vali, a rettlatum og hagkvaenum 
vinnuskilyrdum og a vemd gegn atvinnuleysi. 

2. Hverjum manni ber sama greidsla fyrir sama verk, an manngreinaralits. 

3. Allir menn, sem vinnu stunda, skulu bera ur bytum rettlatt og hagstaett 
endurgjald, ertryggi pe\m og fjolskyldum f)eirra mannsaem lifskjor. t^eim 
ber og onnur felagsleg vernd, ef |D6rf krefur. 

4. Hver madur ma stofna til stettarsamtaka og ganga i |Dau til verndar 
hagsmunum sfnum. 

24. grein. 

Hverjum manni ber rettur til hvildar og tomstunda, og telst f)artil haefileg 
takmdrkun vinnutfma og reglubundid orlof ad oskertum launum. 

25. grein. 

1 . Hver madur a krofu til lifskjara, sem naudsynleg eru til verndar heilsu og 
vellidan hans sjalfs og fjolskyldu hans. Telst f)ar til matur, klaednadur, 
husnaedi, laeknishjalp og naudsynleg felagshjalp, svo og rettindi til oryggis 
gegn atvinnuleysi, veikindum, ororku, fyrirvinnumissi, elli eda odrum 
afollum, sem skorti valda og hann getur ekki vid gert. 



2. MaeSrum og bornum ber serstok vernd og adstod. ON born, skilgetin sem 
oskilgetin, skulu njota somu felagsverndar. 

26. grein. 

1 . Hver madur a rett til menntunar. Skal hun veitt okeypis, a6 minnsta kosti 
barnafraedsla og undirstodummentu. Born skulu vera skolaskyld. Idnadar- 
og verknam skal ollum standa til boda og aedri menntu vera ollum 
jafnfrjals, f)eim er haefileika hafa til ad njota hennar. 

2. Menntun skal beina f pa att ad |Droska personuleika ein staklinganna og 
innraeta |Deim vir6ingu fyrir mannrettindum og mannhelgi. Hun skal mida 
ad |dvi ad efla skilning, umburSarlyndi og vinattu medal allra f)joda, 
kyn[)atta og truarflokka og ad efla starf Sameinudu bjodanna i |Dagu 
fridarins. 

3. Foreldrar skulu fremur odrum rada, hverrar menntunar born fielna skuli 
njota. 

27. grein 

1 . Hverjum manni ber rettur til f)ess ad taka frjalsan |oatt i menningarlffi 
|DJ66felagsins, njota lista, eiga |Datt f framforum a svidi visinda og verda 
adnjotandi f)eirra gaeda, er af |Deim leidir. 

2. Hver madur skal njota logverndar peirra hagsmuna, i andlegum og 
efnalegum skilningi, er leidir af vfsindaverki, ritverki eda listaverki, sem 
hann er hdfundur ad, hverju nafni sem nefnist. 

28. grein 

Hverjum manni ber rettur til |sess f)j6dfelags- og miIli|Dj6daskipulags, er virdi og 
framkvaemi ad fullu mannrettindi |Dau, sem i yfirlysingu f)essari eru upp talin. 

29. grein. 



1 . Hver madur hefur skyldur vid [DiodfelagiQ, enda getur pad eitt tryggt fullan 
og frjalsan pers6nu|3roska einstaklingsins. 

2. [=>j6Qfelags|Degnar skulu um rettindi og frjalsraedi nadir t>eim takmorkunum 
einum, sem settar eru med logum i pv\ skyni ad tryggja vidurkenningu a og 
virdingu fyrir frelsi og rettindum annarra og til ^ess ad fullnaegja rettlatum 
krofum um sidgaedi, reglu og velferd almennings i lydfrjalsu |3j6dfelagi. 

3. t»essi mannrettindi ma aldrei framkvaema svo, ad i baga fari vid markmid 
og grundvallarreglur Sameinudu f)j6danna. 

30. grein. 

Ekkert atri6i f)essarar yfirlysingar ma tulka a |3ann veg, ad nokkru rfki, flokki 
manna eda einstaklingi se heimilt ad adhafast nokkud pad, er stefni ad |dvi a6 
gera ad engu nokkur f)eirra mannrettinda, sem her hafa verid upp talin. 



